


“ SEF 


PFLANGELL GEINIOG, 


ŵ. 






I CHWIPIO Y CYLCHAU 


O 


|. Beisiau y Merched. 





'N Awn gyfeillion hoenus-bynnod, 

Clywsoch sôn am saith rhyfeddod— 

Minai draethaf i chwi 'r wythfed, 

Cylchau mawr yn mheisiau'r merched, 
.BDyrddwn. 

PF Fach a mawr dewch yn awr, 

Fach a mawr'dewch yn awr, 

Gwnawn cin goreu hwyr a boreu, 

I gael y Crinolines I lawr, 









2 


Y mae y Crinolines yn blino'r cyhoedd, 
Yn y ffeirie a'r marchnadoedd, 
Llawer tro y blinant finau, 

n/ Pan yn curo wrth fy nghoesau. 
î Fach a mawr, &c. 


Er maent bregethir o'r Efengyl, 

Gan ein gwenidogion syfyl ; 

Yn ymgodi y mae balchder, 

Ddydd nol dydd yn fwy o lawer. 
Fach amawr, &c.,. 


Y mae dryse y capelydd, 

Braidd rhy gul i'r ffasiwn newydd ; 

Wrth fynd i'r Seafs maent yn tychan, 

Drysau .'n gul a'r cylchau 'n llydan. 
Fach a mawr, &c, 


Clywed swn yr ysgydie 'n gwychian, 
Swn y. Crinolines yn erechian, 
Rhwng y Sfeel a'r cains a'r cortyn, 
Nid allaf dystïo ble mae'r testyn. 
Fach a mawr, &o., ? 


Y dyddie gynt > syf yn cofio, 
Fod y merched heb eu cylcho, 

'| Ond yn awr fel byddau gorddi, 

” Mae llawer iawn o ferched Cymru. 
Fach a mawr, &c, 








Saesnes oedd yn drinpo'r ysgol, 
A'i chylchau'n codi am ei chanol; 
Yr oedd ei chrys ac eisiau ei olchi, 
Mi welais rhywbeth gyda hynny. ^AN 
Fach a mawr, &c. 


Yn ei hiaith y dywedai'r saesnes— 
Mu man you betler mind your business; 
Attebais innai yr un lândeg, 
Na feddwn i yr un gair o saesneg. 
Fach a mawr, &c. 


Acth merch a chylchau dros ryw ganfa, 

Ac am y polin cadd atalfa: 

Ffasiwn olwg ydoedd arni, 

Dyweda'i ddim cewch chwi ddychmy gl. 
Fach a mawr, &c. 


'Roedd merch a chylchau'n dod o'r farchnad 
Ar ddydd sadwrn gyda ei chariad, 
Rhedoedd mochyn dan eu pheisiau, 
Nes oedd ei Chrinoline yn ddarnau, 

Fach a mawr, &c. 


Mae'r bechgyn wedi penderfynu, 

I fod dri mis heb fynd i garu, 

Os na wna y merched mwynlan, 

Dyni'r cylchau yn hollol allan, 
Fach a mawr, &c. 












_ I holl ferched glan y gwledydd. 


Dyna'r atteb roddodd Kitty— 

Cyn colla i y mab rwyn garu; 

Fo all fy nghariad gysgu 'n esmwyth, 

Mi losga'r cylchau oll yn danllwyth, 
Fach a mawr, &c, | i 


Mewn rhyw bapyr mi ddarllenais, 

Fel y dywedoedd rhyw wyddeles, 

Before I loose my darling Dennis. 

T'll break my Aoops lo Ehousand pieces. 
Fach a mawr, &c. 





Cofiwch, cofiwch ferched Cymru, 
Llawer merch sydd wedi llosgi : 


Gobeithio bydd y Gân yn rhybydd, | 


Fach a mawr dewch yn awr, 
..Fach a mawr dewch yn awr, 
Gwnawn ein goreu hwyr a boreu 
I gael y Crinolines i lawr. 


D. JONES, Llanybylher. 





ob 





